AN 

o 

F A W L I D D U "W 

AM 

LWÎIMÂOT Î1 ifHHL 

“ Holl derfynau y ddaear a goíiant, ac a droant at yr 
Arglwydd ; a holl dylwythàu ỳ cenedioedd a addolant ger 
dy fron di. ” 


Cenir ar y Don Fechan ” 


Defprown, deffrown, ni bechadnriaid 
I ’mofyn noddfa nawr i’r enaid; 

Y mae hi’n amser i ni sohri, 

Mae’n gwlad ni’n awr yn llawn goleuni. 



2 


Llawenìie'wcli drigolion daear, 

’îíawr cyfododd Hanl cyfìawnder, 
Uwchben ein du ardaloedd tyTV"yll, 

A meddiginiaetb yn ei e%yll. 

Diolcb bytb fo i’r lesu tirion, 

Ef a gollodd waed Ei galon: 

I’m prynu’n llwyr oddiwrtb fy mbecbod, 
A fy maicb oedd'i mi’n ormod. 

Cenwcb frodyr, yn byfrydol, 

Fawl yn ufydd i Dduw nefol, 

Am fod son am iecbydwriaeth 
Yn ein gwlad ni’n mor belaetb. 

Ar y groes bu E’n dyodde’, 

Ar y groes bn’n gwaeddi “ Madde ! ” 

Ar y groes o dan ýr boeUon 
Collodd lesu Waed Ei galon. 

Dyma’r gwaed rwyf yn ei garu; 

Dyma’r gwaed rẃyf yn ei boífì; 

Dyma’r gwaed rwyf yn ei leicio, 

Diolch bytb i’r Ŵsu am- dano. 

iSíid wyf nès er canu ar dafod, 

Heb adnabod fanwyl Briod; 

Yn y Hef y mae llawenydd 
Gyda’r Arglwydd yn dragywydd. 


Y ?c r a T 


3 


Diolch byth it’ Arglwydd tirion, ] 
Ti orchfygaist fy ngelynion; 

Ti yw’r ífordd a’r gwir oleuni, 

Dyro’th Ysbryd sanctaidd imi. 

’Rwyt wedi d’wnyd yn d’addewydion, 
Mae gwyn fyd ÿ pur o galon; 
Hwnw wêl y gwir a’r by wyd, 

Ac yn y Hêf y mae E’n hyfryd. 

Yn Dy law mae ffordd y bywyd, 

Lle mae’r llawenydd a’r holl wynfyd; 
Angylion Duw sydd yno’n barod 
I syrthio i lawr ifoli’r Drindod.- 

Mae rhyw hiraeth ar fy ngalon 
Am fynd yn mlaen at Frenin Seion; 
Gwyn fy myd pe bawn i’n barod 
I ganu mawl fy anwyl Briod. 

Dod Dy nerth i mi yn hyfryd 
I fynd yn mlaen i ffordd y bywyd, 

Fel na raid i mi mo’r ofni 
Ha chaf ganm gyda¥ lesu. ‘ 

Yn yr Afon welodd Eseciel, 

Gynt, yn loyw fel y grisial, 

Golch fi’n lan oddiwrth f’anwiredd, 
Mi gana’th foliant yn y diiredd. 


4 


0 na welwn f’anwyl Geidwad î 
A minai’n barod pan fo’n dyfod, 
Wedi iddo’n ddrud fy mhrynu, 
’Ewy’n gobeithio cael Ei gwm’ni. 

Ei enw Ef yw Duw^r trugaredd, 

Ei enw Ef yw’r mawr anrhydedd; 
Ei enw Ef yw’r gogoneddus, 
Bendigedig fo Duw a’i ’wyllys. 

Ei enw Ef yw Brenin heddwch; 
Gydag Ef mae pob dyddanwch; 

Mil 0 íìloedd sy’n ei foli, 

Gwyn fyd y rhai sydd yn ei gwm’ni. 

Thomas Grifpith. 


DAVID DAVIS, ARGRAFFYDD, ABERAFAN. 



